.Wales and .cymru DOMAINS - IDN Policy 


PARTHAU .Wales a .cymru - Polisi IDN 


This document is available in English and Welsh, please select your language below: 


Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg, dewiswch eich iaith isod: 


English 
Cymraeg 


IDN Policy 


Introduction 


Nominet has fully implemented IDN support to our registry systems and consulted with the Welsh 
Language Commissioner's Office to arrive at an IDN character set and a registration policy. Discussions 
with the Welsh Language Commissioner' Officer in particular focussed on the second level registration 
policy in relation to accented characters, known as diacritics. Our two guiding principles are to ensure that 
registrants of .cymru and .wales domain names can use the Welsh language to the same extent as they can 
use English and that second level registrations do not lead to user confusion issues. Both registries will 
support the registration of IDN labels to support the Welsh language. All characters supported are from the 
Latin script. 


IDN Registration Policy 


We have developed a policy for IDN registration which is implemented using the following rules: 


1. 


The unicode representation of the domain name must contain only the characters given in the 
above IDN table. See the IDN EPP Implementation section below for details of our character check 
procedure. 


A normalisation mapping is defined by mapping all characters with diacritics to the equivalent 
character without diacritics as shown in the following conversion table. 


Character quivalents 
Characters 





This mapping leads to a set of IDN equivalents or variants 
e.g. dicléin.wales is equivalent to diclein.wales. 


When a domain is successfully registered within dot Wales the registry will block all other IDN 
variants from being registered. 


e.g. cafe.wales will block cafê.wales, cafe.wales etc. 


This is to prevent confusion arising from very similar domain names resolving to very different 
content. This will also prevent homograph attacks. This is where a phisher or other attacker 
registers a domain name that looks similar to the domain of a business or other target. For 
example, an attacker may register xn--bnk-ela.wales (bánk.wales) with the intention of luring an 
internet user that frequents bank.wales. 


The registrant of record may subsequently, at no extra cost from Nominet, register one variant of 
their original domain through the same registrar.' This second domain will be known as a mirrored 
domain. 


e If the original registration contains no diacritic characters then the registrant has a choice of 
domains from which to choose their mirror. 


* While Nominet will not charge registrars when the mirrored domain is registered it will be up to registrars to 
decide whether they charge their customer for this registration. 


Original Available Mirrors 
cafe.wales câfe.wales, cáfe.wales, câfe.wales, cafe.wales 


cafê.wales, cafê.wales, cafê.wales, cafe.wales 
café,wales etc. 





e If the original domain contains a diacritic character then the registrant of record may only 
register the unaccented string as the mirror. 


Original Available Mirrors 
cafê.wales cafe.wales 


5. The mirrored domain will have no registration details of its own as it will inherit the attributes of 
the original registration and as such any modifications to the original will automatically apply to 
the mirror. The only exception to this is the case of DNSSEC-signed domains; the mirror's DS 
records cannot be identical to the originals, so DS records can be set independently on the mirror 
and the original. 


6. Themirrored domain will follow the lifecycle of the original registration; the mirror cannot be 
independently renewed, but if the original is renewed the mirror will be preserved. 


7. While the original domain is active the mirror can be created or deleted without affecting the 
lifecycle of the original. 


8. If the mirror contains diacritic characters then the registrant of record can cancel their mirror and 
register an alternative within the lifetime of the original domain. 


9. The mirror cannot be independently transferred to another registrar (EPP <transfer>), but the 
original can be transferred. When the original is transferred, the mirror is transferred with it. 


10. To register a mirrored domain 


e the registrant must be the registrant of record of the original domain, using the same EPP 
contactId 

e the registrar must be the registrar of record of the original domain 

e the mirror must use the same nameserver records as the original domain 

e the optional EPP<domain:period> element must be omitted 


IDNs that adhere to the above rules are considered valid and may be registered. 


IDN EPP Implementation 


Domain names will be registered using the EPP domain name command mapping defined in RFC 5731. The 
domain name must be specified using the ascii form. When a request is received by Nominet's EPP server, it 
will be possible to determine if it is an IDN by the presence of 'xn--' in the first four characters of the 
domain name. If they are present then the string will be decoded using the Punycode algorithm. 


If the Punycode algorithm is successful, then the resultant characters will be checked to find if they are all 
allowable. If they are not or the Punycode conversion was unsuccessful then the application will be rejected. 
If all characters are allowable and the IDN complies with the IDN registration policy then the application 
will be successful. 


No extensions are reguired to EPP to define language tags or scripts as only a single language and scripts 
are available, namely Welsh and Latin respectively. 


Examples of the outcome of the checks are: 
Requested domain: xn--diclin-eva.wales 


IDN: dicléin.wales 
Application outcome: Successful as all characters are allowable 


Requested domain: heddlu.wales 
Application outcome: Successful as all characters are ascii 


Requested domain: xn--maana-pta.wales 
Unicode: manana.wales 
Application outcome: Unsuccessful as ñ is not allowable 


Requested domain: xn--diclib-ee.wales 
Application outcome: Unsuccessful as Punycode conversion unsuccessful 


IDN Character Sets 


The table below lists the characters allowed at the second level in the Unicode representation of IDNs 
associated with the Welsh language and adheres to the 'Model Table Format' of Section 5 of RFC 4290. 


U+002D # HYPHEN-MINUS (-) 

U+0030 # DIGIT ZERO (0) 

U+0031 # DIGIT ONE (1) 

U+0032 # DIGIT TWO (2) 

U+0033 # DIGIT THREE (3) 

U+0034 # DIGIT FOUR (4) 

U+0035 # DIGIT FIVE (5) 

U+0036 # DIGIT SIX (6) 

U+0037 # DIGIT SEVEN (7) 

U+0038 # DIGIT EIGHT (8) 

U+0039 # DIGIT NINE (9) 

U+00611U+00E0:U+00E1:U+00E2:U+00E4 # LATIN SMALL LETTER A (a) 

U+0062 # LATIN SMALL LETTER B (b) 

U+0063 # LATIN SMALL LETTER C (c) 

U+0064 # LATIN SMALL LETTER D (d) 

U00651U-00E8:U-00E9:U--00EA:U--00EB # LATIN SMALL LETTER E (e) 

U+0066 # LATIN SMALL LETTER F (f) 

U+0067 # LATIN SMALL LETTER G (g) 

U+0068 # LATIN SMALL LETTER H (h) 

U+00691U+00EC:U+00ED:U+00EE:U+00EF # LATIN SMALL LETTER I (i) 

U+006A # LATIN SMALL LETTER J (j) 

U+006B # LATIN SMALL LETTER K (k) 

U+006C # LATIN SMALL LETTER L (I) 

U+006D # LATIN SMALL LETTER M (m) 

U+006E # LATIN SMALL LETTER N (n) 

U+006FIU+00F2:U+00F3:U+00F4:U+00F6 # LATIN SMALL LETTER O (o) 

U+0070 # LATIN SMALL LETTER P (p) 

U+0071 # LATIN SMALL LETTER O (q) 

U+0072 # LATIN SMALL LETTER R (r) 

U+0073 # LATIN SMALL LETTER S (s) 

U+0074 # LATIN SMALL LETTER T (t) 

U:0075I1U--00F9:U--00FA:U--00FB:U-00FC # LATIN SMALL LETTER U (u) 

U+0076 # LATIN SMALL LETTER V (v) 

U+0077lU+1E81:U+1E83:U+0175:U+1E85 # LATIN SMALL LETTER W (w) 

U+0078 # LATIN SMALL LETTER X (x) 

U+00791U+1EF3:U+00FD:U+01 77:U+00FF # LATIN SMALL LETTER Y (y) 

U+007A # LATIN SMALL LETTER Z (z) 

U+00E0IU+0061:U+00E1:U+00E2:U+00E4 # LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE 
U+00E11U+0061:U+00E0:U+00E2:U+00E4 # LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE 
U+00E2lU+0061:U+00E0:U+00E1:U+00E4 # LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX 
U+00E41U+0061:U+00E0:U+00E1:U+00E2 # LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS 
U+00E8IU+0065:U+00E9:U+00EA:U+00EB # LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE 
U+00E91U+0065:U+00E8:U+00EA:U+00EB # LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE 
U+00EAIU+0065:U+00E8:U+00E9:U+00EB # LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX 
U+00EBIU+0065:U+00E8:U+00E9:U+00EA # LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS 


U+00ECIU+0069:U+00ED:U+00EE:U+00EF # LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE 
U+00EDIU+0069:U+00EC:U+00EE:U+00EF # LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE 
U+00EEIU+0069:U+00EC:U+00ED:U+00EF # LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX 
U+00EFIU+0069:U+00EC:U+00ED:U+00EE # LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS 
U+00F 2IU+006F:U+00F3:U+00F4:U+00F6 # LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE 

U+00F 3IU+006F:U+00F2:U+00F4:U+00F6 # LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE 
U+00F41U+006F:U+00F 2:U+00F3:U+00F6 # LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX 
U+00F61U+006F:U+00F2:U+00F3:U+00F4 # LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS 
U+00F91U+0075:U+00FA:U+00FB:U+00FC # LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE 
U+00FAIU+0075:U+00F9:U+00FB:U+00FC # LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE 
U+00FBIU+0075:U+00F9:U+00FA:U+00FC # LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX 
U+00FCIU+0075:U+00F9:U+00FA:U+00FB # LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS 
U+1E811U+0077:U+1E83:U+0175:U+1E85 # LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE 
U+1E831U+0077:U+1E81:U+0175:U+1E85 # LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE 
U«01751U«0077:U*1E81:U«1E83:U-«1E85 # LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX 
U+1E851U+0077:U+1E81:U+1E83:0+0175 # LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS 
U+1EF3IU+0079:U+00FD:U+01 77:U+00FF # LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE 
U+00FDIU+0079:U+1 EF3:U+01 77:U+00FF # LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE 
U+01771U+0079:U+1EF3:U+00FD:U+00FF # LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX 
U+00FFIU+0079:U+1EF3:U+00FD:U+0177 # LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS 


Polisi IDN 


Cyflwyniad 

Mae Nominet wedi gweithredu yn llawn gefnogaeth IDN (Internationalised Domain Names) i'n systemau 
cofrestrfa ac wedi ymgynghori gyda Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg er mwyn cytuno ar set nodau IDN a 
pholisi cofrestru. Yr oedd trafodaethau gyda Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg yn canolbwyntio'n arbennig 
ar bolisi cofrestru'r ail lefel yng nghyswllt nodau ag acenion, a adwaenir fel nodau diacritig. Ein dwy brif 
egwyddor yw sicrhau bod y sawl a gofrestrodd enwau parth .cymru a .wales enw yn gallu defnyddio'r iaith 
Gymraeg i'r un graddau ag y gallant ddefnyddio'r Saesneg ac na fydd cofrestriadau ail lefel yn peri dryswch 
i ddefnyddwyr. Bydd y naill gofrestrfa a'r llall yn cefnogi cofrestriad labeli IDN i gynnal y Gymraeg. O 
ysgrifen Ladin y mae'r holl nodau a gefnogir. 


Polisi Cofrestru IDN 


Yr ydym wedi datblygu polisi ar gyfer cofrestru IDN fydd yn cael ei weithredu trwy ddefnyddio'r rheolau 
isod: 


11. Rhaid i bortread unicode yr enw parth gynnwys yn unig y nodau a roddir yn y tabl IDN uchod. 
Gweler adran Gweithredu EPP IDN isod am fanylion ein trefn o wirio nodau. 


12. Diffinnir mapio normaleiddio trwy fapio pob nod gyda nodau diacritig i'r nod cyfatebol heb nodau 
diacritig fel y gwelir yn y tabl trosi isod. 


Nod Nodau Cyfatebol 


A aadaa 





Mae’r mapio hwn yn arwain at set o gyfatebiadau neu amrywynnau IDN 
e.e. mae dicléin.cymru yn cyfateb i diclein.cymru. 


13. Pan fydd parth wedi ei gofrestru'n llwyddiannus yn dot Cymru bydd y gofrestrfa yn atal pob 
amrywyn IDN arall rhag cael eu cofrestru. 


e.e. bydd cafe.cymru yn atal cafê.cymru, cafe.cymru etc. 


Mae hyn er mwyn atal dryswch rhag codi rhwng enwau parth tebyg iawn ond sydd â'u cynnwys yn 
hollol wahanol. Bydd hefyd yn atal ymosodiadau homograff. Dyma lle mae rhywun sy'n gwe-rwydo 
(‘phishing’) neu sydd yn ymosod mewn ffordd arall yn cofrestru enw parth sy'n edrych yn debyg i 
barth busnes neu darged arall. Er enghraifft, gall ymosodwr gofrestru xn--bnk-ela.cymru 
(bânk.cymru) gyda'r bwriad o rwydo defnyddiwr rhyngrwyd sy'n mynychu bank.cymru. 


14. Gall y sawl a gofnodwyd fel yr un a gofrestrodd wedyn, am ddim cost ychwanegol gan Nominet, 
gofrestru un amrywyn ar eu parth gwreiddiol trwy'r un cofrestrydd.” Parth drych fydd yr enw ar yr 
ail barth hwn. 


e Os nad yw'r cofrestriad gwreiddiol yn cynnwys unrhyw nodau diacritig, yna mae gan y sawl a 
gofrestrwyd ddewis o barthau i ddewis y drych o'u plith. 


Gwreiddiol Drychau sydd ar gael | 


^ Er na fydd Nominet yn codi ar gofrestryddion pan gofrestrir y parth drych, mater i'r cofrestryddion fydd 
penderfynu codi ar eu cwsmeriaid neu beidio am y cofrestriad hwn. 


cafe.cymru càfe.cymru, cáfe.cymru, câfe.cymru, cüfe.cymru 


cafê.cymru, cafê.cymru, cafê.cymru, cafê.cymru 
café,cymru etc. 





e Os yw'r parth gwreiddiol yn cynnwys nod diacritig yna gall y sawl a gofnodwyd fel yr un a 
gofrestrodd gofrestru yn unig y llinyn diacen fel y drych. 


Gwreiddiol Drychau sydd ar gael | 


café.cymru cafe.cymru 


15. Ni fydd gan y parth drych unrhyw fanylion cofrestru ei hun gan y bydd yn etifeddu priodweddau'r 
cofrestriad gwreiddiol ac o'r herwydd bydd unrhyw newidiadau i'r gwreiddiol yn awtomatig yn 
gymwys i'r drych. Yr unig eithriad i hyn yw achos parthau sydd wedi llofnodi Estyniadau Diogelwch 
System Enwau Parth (DNSSEC); ni all cofnodion llofnodwr dirprwyo (LID) y drych fod yr un fath à'r 
rhai gwreiddiol, felly mae modd gosod cofnodion LID yn annibynnol ar y drych a'r gwreiddiol. 


16. Bydd y parth drych yn dilyn cylch bywyd y cofrestriad gwreiddiol; nid oes modd adnewyddu'r drych 
yn annibynnol, ond os adnewyddir y gwreiddiol, cedwir y drych. 


17. Tra bod y parth gwreiddiol yn weithredol, mae modd creu neu ddileu'r drych heb effeithio ar gylch 
bywyd y gwreiddiol. 


18. Os yw'r drych yn cynnwys nodau diacritig yna gall y sawl a gofnodwyd fel yr un a gofrestrodd 
ganslo ei ddrych a chofrestru dewis arall yn ystod oes y parth gwreiddiol. 


19. Nid oes modd trosglwyddo'r drych yn annibynnol i gofrestrydd arall (EPP <trosglwyddo>), ond mae 
modd trosglwyddo'r gwreiddiol. Pan drosglwyddir y gwreiddiol, caiff y drych ei drosglwyddo gydag 
ef. 


20. I gofrestru parth drych 


e rhaid i'r sawl a gofrestrodd fod yr un a gofnodwyd fel yr un a gofrestrodd y parth gwreiddiol, 
gan ddefnyddio'r un enw cyswllt EPP 

e rhaid i'r cofrestrydd fod yr un a gofnodwyd fel cofrestrydd y parth gwreiddiol 

e rhaid i'r drych ddefnyddio'r un cofnodion enw gweinyddwr â'r parth gwreiddiol 

e rhaid gadael allan yr elfen ddewisol EPP<parth:cyfnod> 


Ystyrir bod IDN sydd yn cadw at y rheolau uchod yn ddilys, ac y mae modd eu cofrestru. 


Gweithredu EPP IDN 


Caiff enwau parth eu cofrestru gan ddefnyddio'r gorchymyn mapio enw parth EPP (Extensible Provisioning 
Protocol) a ddiffinnir yn RFC 5731. Rhaid nodi'r enw parth ar ffurf ascii. Pan fo gweinyddwr EPP Nominet yn 
derbyn cais, bydd modd pennu ai IDN ydyw trwy bresenoldeb 'xn--' ym mhedwar nod cyntaf yr enw parth. 
Os ydynt yn bresennol, yna caiff y llinyn ei ddadgodio gan ddefnyddio'r algorithm Punycode. 


Os bydd yr algorithm Punycode yn llwyddiannus, yna bydd y nodau sy'n deillio yn cael eu gwirio i weld a oes 
modd caniatâu pob un ohonynt. Os nad oes, neu os bu'r trosi Punycode yn aflwyddiannus, yna gwrthodir y 
cais. Os caniateir yr holl nodau a bod yr IDN yn cydymffurfio â pholisi cofrestru IDN, yna bydd y cais yn 
llwyddiannus. 


Nid oes angen estyniadau i'r EPP i ddiffinio tagiau neu fodd o ysgrifennu iaith gan mai dim ond un iaith ac 
ysgrifen sydd ar gael, sef yr iaith Gymraeg a'r sgript Ladin. 


Dyma enghreifftiau o ganlyniad y gwiriadau: 
Parth a geisir: xn--diclin-eva.cymru 


IDN: diclêin.cymru 
Canlyniad y cais: Llwyddiannus gan y caniateir pob nod 


Parth a geisir: heddlu.cymru 
Canlyniad y cais: Llwyddiannus gan fod pob nod yn ascii 


Parth a geisir: xn--maana-pta.cymru 
Unicode: mafiana.cymru 
Canlyniad y cais: Aflwyddiannus gan na chaniateir n 


Parth a geisir: xn--diclib-ee.cymru 
Canlyniad y cais: Aflwyddiannus am nad oedd y trosiant Punycode yn llwyddiannus 


Setiau Nod IDN 


Mae'r tabl isod yn rhestru'r nodau a ganiateir ar yr ail lefel yng nghynrychiolaeth Unicode o IDN sy'n 
gysylltiedig â'r iaith Gymraeg ac sy'n cadw at y 'Fformat Tabl Enghreifftiol' o Adran 5 RFC 4290. 


U+002D # HEIFFEN-MINWS (-) 

U+0030 # DIGID SERO (0) 

U+0031 # DIGID UN (1) 

U+0032 # DIGID DAU (2) 

U+0033 # DIGID TRI (3) 

U+0034 # DIGID PEDWAR (4) 

U+0035 # DIGID PUMP (5) 

U+0036 # DIGID CHWECH (6) 

U+0037 # DIGID SAITH (7) 

U+0038 # DIGID WYTH (8) 

U+0039 # DIGID NAW (9) 

U+00611U+00E0:U+00E1:U+00E2:U+00E4 # LLADIN LLYTHYREN FACH A (a) 

U+0062 # LLADIN LLYTHYREN FACH B (b) 

U+0063 # LLADIN LLYTHYREN FACH C (c) 

U+0064 # LLADIN LLYTHYREN FACH D (d) 

U00651U-00E8:U-00E9:U--00EA:U--00EB # LLADIN LLYTHYREN FACH E (e) 

U+0066 # LLADIN LLYTHYREN FACH F (f) 

U+0067 # LLADIN LLYTHYREN FACH G (g) 

U+0068 # LLADIN LLYTHYREN FACH H (h) 

U+0069IU+00EC:U+00ED:U+00EE:U+00EF # LLADIN LLYTHYREN FACH I (i) 

U+006A # LLADIN LLYTHYREN FACH J (j) 

U+006B # LLADIN LLYTHYREN FACH K (k) 

U+006C # LLADIN LLYTHYREN FACH L (I) 

U+006D # LLADIN LLYTHYREN FACH M (m) 

U+006E # LLADIN LLYTHYREN FACH N (n) 

U+006FIU+00F 2:U+00F3:U+00F4:U+00F6 # LLADIN LLYTHYREN FACH O (o) 

U+0070 # LLADIN LLYTHYREN FACH P (p) 

U+0071 # LLADIN LLYTHYREN FACH O (q) 

U+0072 # LLADIN LLYTHYREN FACH R (r) 

U+0073 # LLADIN LLYTHYREN FACH S (s) 

U+0074 # LLADIN LLYTHYREN FACH T (t) 

U+00751U+00F9:U+00FA:U+00FB:U+00FC # LLADIN LLYTHYREN FACH U (u) 

U+0076 # LLADIN LLYTHYREN FACH V (v) 

U+00771U+1E81:U+1E83:U+0175:U+1E85 # LLADIN LLYTHYREN FACH W (w) 

U+0078 # LLADIN LLYTHYREN FACH X (x) 

U+00791U+1EF3:U+00FD:U+01 77:U+00FF # LLADIN LLYTHYREN FACH Y (y) 

U+007A # LLADIN LLYTHYREN FACH Z (z) 

U-«00EOIU-0061:U-00E1:U--00E2:U-«OOEA # LLADIN LLYTHYREN FACH A GYDAG ACEN DDISGYNEDIG 
U+00E11U+0061:U+00E0:U+00E2:U+00E4 # LLADIN LLYTHYREN FACH A GYDAG ACEN DDYRCHAFEDIG 
U+00E21U+0061:U+00E0:U+00E1:U+00E4 # LLADIN LLYTHYREN FACH A GYDA THO BACH 
U+00E41U+0061:U+00E0:U+00E1:U+00E2 # LLADIN LLYTHYREN FACH A GYDA DIDOLNOD 
U+00E81U+0065:U+00E9:U+00EA:U+00EB # LLADIN LLYTHYREN FACH E GYDAG ACEN DDISGYNEDIG 
U+00E91U+0065:U+00E8:U+00EA:U+00EB # LLADIN LLYTHYREN FACH E GYDAG ACEN DDYRCHAFEDIG 
U+00EAIU+0065:U+00E8:U+00E9:U+00EB # LLADIN LLYTHYREN FACH E GYDA THO BACH 
U+00EBIU+0065:U+00E8:U+00E9:U+00EA # LLADIN LLYTHYREN FACH E GYDA DIDOLNOD 


U+00ECIU+0069:U+00ED:U+00EE:U+00EF # LLADIN LLYTHYREN FACH I GYDAG ACEN DDISGYNEDIG 
U+00EDIU+0069:U+00EC:U+00EE:U+00EF # LLADIN LLYTHYREN FACH I GYDAG ACEN DDYRCHAFEDIG 
U+00EEIU+0069:U+00EC:U+00ED:U+00EF # LLADIN LLYTHYREN FACH I GYDA THO BACH 
U+00EFIU+0069:U+00EC:U+00ED:U+00EE # LLADIN LLYTHYREN FACH I GYDA DIDOLNOD 

U+00F 2IU+006F:U+00F3:U+00F4:U+00F6 # LLADIN LLYTHYREN FACH O GYDAG ACEN DDISGYNEDIG 
U+00F 3IU+006F:U+00F2:U+00F4:U+00F6 # LLADIN LLYTHYREN FACH O GYDAG ACEN DDYRCHAFEDIG 
U+00F41U+006F:U+00F 2:U+00F3:U+00F6 # LLADIN LLYTHYREN FACH O GYDA THO BACH 
U+00F61U+006F:U+00F 2:U+00F3:U+00F4 # LLADIN LLYTHYREN FACH O GYDA DIDOLNOD 
U+00F91U+0075:U+00FA:U+00FB:U+00FC # LLADIN LLYTHYREN FACH U GYDAG ACEN DDISGYNEDIG 
U+00FAIU+0075:U+00F9:U+00FB:U+00FC # LLADIN LLYTHYREN FACH U GYDAG ACEN DDYRCHAFEDIG 
U+00FBIU+0075:U+00F9:U+00FA:U+00FC # LLADIN LLYTHYREN FACH U GYDA THO BACH 
U+00FCIU+0075:U+00F9:U+00FA:U+00FB # LLADIN LLYTHYREN FACH U GYDA DIDOLNOD 
U+1E811U+0077:U+1E83:U+01 75:U+1E85 # LLADIN LLYTHYREN FACH W GYDAG ACEN DDISGYNEDIG 
U+1E831U+0077:U+1E81:U+01 75:U+1E85 # LLADIN LLYTHYREN FACH W GYDAG ACEN DDYRCHAFEDIG 
U+01751U+0077:U+1E81:0+1E83:U+1E85 # LLADIN LLYTHYREN FACH W GYDA THO BACH 
U+1E851U+0077:U+1E81:U+1E83:0+0175 # LLADIN LLYTHYREN FACH W GYDA DIDOLNOD 
U+1EF3IU+0079:U+00FD:U+01 77:U+00FF # LLADIN LLYTHYREN FACH Y GYDAG ACEN DDISGYNEDIG 
U+00FDIU+0079:U+1 EF3:U+01 77:U+00FF # LLADIN LLYTHYREN FACH Y GYDAG ACEN DDYRCHAFEDIG 
U+01771U+0079:U+1EF3:U+00FD:U+00FF # LLADIN LLYTHYREN FACH Y GYDA THO BACH 
U+00FFIU+0079:U+1EF3:U+00FD:U+0177 # LLADIN LLYTHYREN FACH Y GYDA DIDOLNOD 


